
BEDD Y MOBWR 



2 


Rhyw fam a thad, rhyw geraînt gant, 

A gwraig a plilant, ymwylant mwy; 
Wrth gofio cyflwr Morwr mwyn, 

Mawr y w y gwyn, yn wâr eu gwedd, 

O dan y don, a’i fron heb friw, 

Mae’r un fu wiw mewn oer iawn Fedd î 

Os cyli y Morwr, hwyliwr hedd, 

I’r unig fedd, ei wraig neu ferch, 
Rhydd ddail a blodion gwynion gardd 
Yn hynaws hardd arwyddion serch; 
Ar ei Fedd ef, er llefain llu, 

Mewn eigion lli’ sy’n berwi’n bair, 
Nid oes yn fyw un dduwies fwyn, 
Gywiraf gwyn, all gerfio gair! 

Mae brig ewynawg, denawg ddn, 

Un hallt ei bron, yn hollti briw, 

Wrth fod yn rhuo, neidio’n ol, 

A’i harw gôl am Longwr gwiw: 

O waedd! ni all y weddw’n awr, 

Gu ei gwawr, er gwywo ei gwedd, 
Gyda brys, ond codi ei braich, 

Ac wylo baich,—nis gwel y Bedd! 

Er bod marwolaeth gaeth ei gwawr 
Ar heli’n awr yn hwylio’n noeth; 

Gan guro, briwio llawer bron, 

I addoér dòn, a chuddio’r doeth, 

Daw dydd ceir Morwr dewr o’r dón, 

Pan ferwo hon, heb fawr o hedd, 

Yn bwysau dyn, heb eisiau darn, 
fr olaf Farn o’i ddirgel Fedd! 

5 îlOEYÎí DdtJ EsYPJ. 


3 


CREULONLEB LLADRON GLAN 
Y MOB, 

A CHUDD-DRINWYR EIDDO DIDOLL, 

Ton —“Morwynion Glân MeirionyddP 

Oes ail i ladron glán y môr, 

Ar fin y glasfor heli, 

Sy’n ddynion cfeulon, croesion cras, 
Yn dyhir gas ddrwg oesi 
Heb íeddu’n gyneddfau da, 
Ystyriaeth na thosturi ? 

Am ysglyfaethu maent yn ail 
I ryw anifail gwangcus: 
Chwennyehu gweled garw hin, 

A thywydd blin ystormns; 

A dygwydd drwg, golledus dro, 

I forwyr fo llafurus. 

Mwy didosturi ynt na’r’dòn, 

Sef creulon—galon galed; 

’Nol cael o rai, drwy nodded Ior 
O ddyfnder môr ymwared, 

Eu claddu’n haner by w mewn traeth— 
A wnaed yn waeth un weithred ? 

Llwyr anifeilaidd fydd eu blys 
Pan welont fys modrwyog, 

Pe b’ai ei berchen haner byw, 

Ar fin y distryw tonog, 

Ni ymatalient hwy yn mhell 
Rhag arfer cyllell finiog l 


4 


Mae goleu tân ar fryniau’r nos, 

Dan rith o ddangos cariad, 

Yn peri i’r llongwyr byr eu hoes 
Gau-forio—cioesgyfeiriad, 

Nes cael o’r llong uwch dyfnder lli’ 
Ei chwalu’n ddiocheliad! 

Fan fyddo truan, egwan ŵr y 
Yn nofio ar ddw’r ei orau, 

Gan geisio tynu at y tir— 

Mae’n ddigon gwir y geiriau— 
Yn lle ei dynu at y lan, 

Ei wthio tan y tonau! 

Lleehwrus wylio nos a dydd 

Rhag dynion sydd yn swyddwyr, 
A rhwymo rhai ar waelod traeth 
Yn ddifwyn gaeth oddefwyr, 

Os dygwydd lladd a methu ffoi, 

Ar ereill troi’n achwynwyr. 

Na foed ar finiou Cymru faith 
I s golwg waith ysgeler; 

Ond dangos pob rhyw siamplau da, 
Anwyldeb a dynolder, 

À chynorthwyo’r gonest, gwan, 

Fo’n goddeftan gyfyngder. 

Daítdd Ddu Eeyei. 


Argrajfwyd gan H. Humphreÿs, Caernarfon. 


